
llánaðarrit til stuðnings Jcirkju og kristindómi íslendinga. 
gefiff út af hinu ev. lút. Jcirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJAliNASON. 


1,3. árg. WINNIPEG, SEPTEMBER 1898. Nr. 7. 

o 


Líknar sky ldan. 

Eftir stud. theol. Rdnólf Marteinsson. 

(Plutt á kirkjuþingi síöasta.) 

,,Eg ge£ ySur nýtt boðorS, aö þér elskið hver annan; eins 
og eg elskaöi yður, að þér einnig elskið hver annan. Af því 
inuna allir sjá, að þér eruð mínir lærisveinar, ef þér elskizt inn- 
byrðis." þetta eru orð Jesú Krists til lærisveina hans skömmu 
áðr en hann gekk út í pínuna. Ef einhver segir, að sá kær- 
leikr, sem hér er talað um, sé ekki nógu víðtœkr, nái ekki nema 
til kristinna manna innbyrðis, þá getum vér bent á orð Jesú, 
þar sem hann segir: „Elska náunga þinn sem sjálfan þig.“ 
þetta telr hann líkt hinu œðsta boðorði, um elskuna til guðs, 
og þessi tvö hafa í sér kjarna alls lögmálsins og spámannanna. 
Her er talað ekki að eins um hinn kristna náunga vorn, heldr 
um manriinn almcnnt. Kristr fer þ<5 enn lengra, er hann segir: 
„Eg býð, að þér elskið óvini yðar, blessið þá, sem yðr bölva, 
gjörið gott þeim, sem hata yðr, og biðjið fyrir þeim, sem rógbera 
yðr og ofsœkja“ (Matt. 5, 44). 

KœrleiJcrinn á þess vegna að einkenna alla kristna menn ; 
og víst er það, að enginn getr sannkristinn kallazt, sem ekki 
heíir kærleikann í sér varanda; og þessi kærleikr á, samkvæmt 
orðum Krists, að vera bæði heitr og víðtœkr. 



— 98 — 


þessi kærleikr er samt ekki undirsta&a vors trúarlífs, 
heldr ávöxtr þess. „Ávöxtr andans er kærleiki“, segir postul- 
inn. Trúin er grundvöllr þeirrar andlegu byggingar, sem maðr 
reisir með lífi sínu. Hún samtengir hjarta mannsins viS guS al- 
máttugan, en „guð er kærleikrinn". Um leið og vér þess vegna 
fáum guð í hjartað veitist oss kærleikrinn. Vér fáum kraft, 
sem heiðnir og vantrúaðir menn ekki hafa. Kærleikrinn er 
hinn dýrðlegi ávöxtr vorrar kristnu trúar. þess vegna talar 
Jesús uui kærleikann sem hið nýja hoðorð og sem einkenni á 
sínum lærisveinum. 

Jesús Kristr hefir líka sjálfr sýnt heiminum, hvað kærleikr 
er, með lífi sínu meðal mannanna og dauða á krossinum. því 
„meiri elsku hefir enginn en þá, að hann láti iíf sitt fyrir vini 
sína.“ Allar hans gjörðir renna saman í eina mynd, hina áhrifa- 
mestu mynd af kærleikanum, sem mennirnir geta virt fyrir sér. 

það er hin sýnilega og áþreifanlega hlið hins kristilega 
kærleika, eins og hann kemr fram í líknarstarfsemi kirkjunn- 
ar, sem nú liggr fyrir oss. Til þess að binda hugsanir vorar 
við eitthvað ákveðið skulum vér framsetja þrjár spurningar og 
að einhverju leyti reyna að svara þeim. 

I. 

Hvað hefir kirkjan á liðinni tíð gjört til að sýna kærleik 
sinU í verkinu ? 

Manneðlið heimtar ætíð hið sýnilega og áþreifanlega. þess 
vegna bjúggu menn sér til guði, sem þeir gæti séð og þreifað á. 
Af þeirri ástœðu veifa menn reykelsi, búa til líkneski og 
dýrka helga dóma í kaþólsku kirkjunni. Af sömu ástœðu 
heimtar reformeraða kirkjan, að hver einasti maðr sýni trú 
sína af einhverjum tilteknum, ákveðnum verkum, t. d. að forð- 
ast vínnautn, tóbaksbrúkun og ósœmilegt orðbragð. Vegna 
þess líka eru íslendingar stöðugt að staðhœfa, að siðferðið eitt 
sé vert að taka til greina, en að trúin sé einskisverð. þetta 
sama manneðli kemr einnig fram í því, að vilja aldrei aðhyllast 
neina nýja andlega stefnu fyrr en hún er búin að sanna rétt 
:@ínn til að lifa með sjáanlegum áhrifum. Kristindómrinn er 
Siáðr sama lögmálinu. Hans áhangendr verða stöðugt að vera 
i’uiðubúnir að sýna trú sína af verkunum. 



— 99 — 


Hinir fyrstu kristnu menn sýndu svo vel trú sína af verk- 
unurn, aS heiðingjar dáðust aS og sögðu : „Sjá, hvernig hinir 
kristnu ’elska hver annan !“ það hefir verið sagt af manni, sem 
þekkir vel til þessara rnála, að kristindómrinn haíi í fyrstu 
sigrað heiðindóminn eins mikið með því, sem liann gjörð'i, eins 
og með því, sem hann sagði.“ 

Undir eins og kristinn söfnuðr var myndaðr í Jerúsalem 
var unnið að því, að veita fátœkum, sjúkum og sorgmœddum 
alla þá aðstoð, hjúkrun og huggun, sem frekast var unnt. þeg- 
ar söfnuðrinn stœkkaði, voru sérstakir menn, hinir sjö djáknar, 
kjörnir til að sinna líknarstarfseminni sérstaklega. Konur eins 
og Tabíta. Lydía, Priskilla og Febe voru starfandi í sömu átt. 
Postulinn Páll var stöðugt líknandi um leið og hann var kenn- 
andi. I bréfum sínum hvatti hann mjög til kærleiksríks lífernis, 
og sjálfr sýndi hann í verkinu, hve hlynntr hann var þessari 
starfsemi, t. d. með þeirri innilegu umhyggju, sem hann bar 
fyrir hinum fátœka söfnuði í Jerúsalem. Oftar en einu sinni 
fœrði hann þeim stórgjafir. sem hann hafði safnað í söfnuðum 
þeim, er hann myndaði á kristniboðsferðum sínum. 

það voru samt fleiri en leiðtogarnir, sem sinntu líknar- 
starfseminni á þessu tímabili. Kristnir menn almennt álitu 
það skyldu sína, að veita brœðrunum alla hjástoð, sem unnt 
var. Hús þeirra og hjörtu stóðu stöðugt opin fyrir þeim, sem 
bágt áttu. 

þeir, sem á ofsóknartímum sátu í fangelsum, nutu allrar 
þeirrar umönnunar, sem mögulegt var að veita. Með þræla var 
sérstaklega vel farið, og í söfnuðinum stóðu þeir jafnir hús- 
bœndum sínum. þegar stundir liðu fram, varð meir og meir 
af því, að söfnuðirnir hefði sérstaka embættismenn til þess að 
hafa umsjón yfir líknarstarfseminni. Yoru það aðallega djákn- 
arnir, bæði kvenfóllc og karlmenn, sem inntu slíkar skyldur 
af hendi. 

Eftir að kristindómrinn liafði verið lögleiddr í hinu róm- 
verska ríki á dögum Konstantíns fóru ineir og meir að rísa upp 
margvíslegar líknarstofnanir, sérstaklega þó sjúkrahús. Kirkju- 
faðirinr, Basíl mikli kom á fót ákafleefa mikilli líknarstofnan 
í bœnum Sesarea, og varði hann öllum sínum auði í þarfir hinna 
nauðstöddu. Krysostomus (Jóhannes gullmunnr) stofnaði 



— 100 — 


sjúkrahús í Konstantínópel og fœddi uin tíma meir en 7,000 
manns á hverjum degi. 

þegar kemr fram á miðaldirnar, sjáum vér, að hér um bil 
öll líknarstarfsemin er í höndum munka og nunna. Djáknarnir 
eru horfnir og söfnuðirnir sjálfir hættir að sinna slíkum málum, 
og einstaklingarnir nærri hættir að gjöra gott í prívatlífinu. 
Allt erí höndum kirkjunnar. Allt fé, sem menn hafa gefið fyrir 
sálu sinni eða af öðrum orsökum til líknarþarfa, gengr í gegn- 
um klerka og munka. Starfsemin var þá búin að missa þann lif- 
anda kraft kærleikans, er hún í fyrstu hafði. þ<> leystu 
munkarnir og nunnurnar af hendi mikið verk í þá átt að 
hjúkra hinum sjúku, veita hvíld hinum þreyttu, hýsa 
vegfarandann, hugga hinn hrellda, og leiðrétta hinn villu- 
ráfanda. þann dag í dag hefir kaþólska kirkjan mikið orð 
á sér fyrir sína framúrskarandi líknarstarfsemi. Prótest- 
antar með sína betri trú og fullkomnari þekking mega 
marg-oft skammast sín, þegar þeir bera sig saman við hina 
kaþólsku brœðr sína. þö er ekki hœgt annað að segja en að 
prótestanta-kirkjan hafi gjört mikið í þessa átt. í gegnum alla 
hennar sögu er því kirkjan líknandi, ekki síðr en kennandi. 

II. 

Hvað gjörir kirkjan á yfirstandandi tíð til að sýna kærleik 
sinn í verkinu? 

Jesús Kristr er henni hið fegrsta dœmi í þessu sein öðru. 
Hann hugsaði ekki einungis um að flytja hungruðum sálum 
fagnaðarboðskapinn, heldr hugsaði hann einnig um að gefa sýn 
hinum blindu, láta hina höltu ganga, hina líkþráu hreinsast, 
hina daufu heyra, og hina dauðu upprísa. Hann gekk í kring 
og læknaði bæði sálir og líkami manna. I öllu falli að einhverju 
leyti reynir kirkjan að feta í fótspor frelsarans. það er eins 
með líknarstarfsemi kirkjunnar og spvmskonar starf Jesú Krists, 
að hún er svo oft samblandin prédikan orðsins, að hún verðr 
ekki þar frá skilin. Eg hefi sérstaklega fyrir augum mér kirkj- 
una á þýzkalandi, en þó á flest af því, sem eg segi, heima um 
kirkjuna víðsvegar um heiminn. 

Hvað gjorir þá kirkjan ? Ekki að eins ver hún stórfé til 
að stofna rnikil félög í þeim tilgangi, að flytja fátœkum 



—101 — 


brœðrum víðsvcgar út um heiminn guðs orö bæði í rœðu og riti ; 
sencla þeim prédikara, biblíur og aðrar bœkr, og byggja fyrir 
þá kirkjur. Ekki að eins sendir hún prédikara sína og trúboða 
inn á heimkynni glœpanna í stúrborgunum til að flytja fagnað- 
arerindið hinum aumustu alira manna, hcldr veitir hún þeiin 
einnig alla þá siðferðislegu og líkarnlegu umönnun, sem möguleg 
er. Ræíiana, glœpamennina gjörspillta, sem veltast í saur og 
svívirðing, hinni verstu í þessum lieimi, tekr hún í faðm sinn; 
og um leið og liún réttir að þeim bikar lífsins vatns tekr iiún 
af þeiin larfana, býðr þeim baðkerið, gefr þeim öll möguleg tœki- 
fœri til hreinlætis og þæginda lífsins, og veitir þeim urn leið 
mögulegleika til að lifa sómasamlegu lífi. Eftir tlœmi Jesú 
Krists tekr hún börnin sér í fang, munaðarlausu, bláfátœku, 
veiku, ústýrilátu og vondu börnin, og stofnar lianda þeim alls- 
konar heimili til þess að hjúkra þeim, uppala, lækna og bœta 
þau. Á jíýzkalandi eru t. d. um 400 slíkar barnastofnanir til. 
Hún stofnar líka mikinn fjölda af heimilum handa öldruðum 
mönnum, úlæknandi, mállausum, blindum, niðrfallssjúkum, og 
jafnvel lianda fábjánunum. Hún gjörir tilraunir til að leita upp 
unga fúlkið, sem kemr einatt með saklaus hjörtu, en litla þekk- 
ing, utan af landsbyggðinni inn í stúrborgirnar, og reynir hún að 
vernda það frá tálsnörum bœjarfreistinganna, stofnar þægileg 
heimili handa því, fœðir það stundum þar fyrir ekki neitt, 
lætr því í té kristileg atlot, leiðbeinir því af fremsta megni, út- 
vegar því atvinnu og kennir því ýmsan iðnað. Á tímum drep- 
sútta og styrjalda er kirkjan ekki heldr aðgjörðalaus. þá sendir 
liún marga af sínurn beztu sonum til að ganga þar sem fáir 
aðrir þora að stíga fneti, og margar af sínum beztu dœtrum til að 
binda um sár hinna særðu hermanna og veita þeim aðra um- 
önnun og líkn. Enska konan Florence Nightingale er fræg 
fyrir slíka starfsemi, sérstaklega í Krím-stríðinu (1854). 

Kirkjan lætr samt hér ekki staðar numið. Eftir dœmi 
frelsarans dregr ’nún að sér „tollheimtnmenn og bersynduga“. 
Hennar þjúnar fara inn í fangelsin og flytja hinu brjústum- 
kennanlega fúlki guðs orð og guðs líknanda kærleik, og eru 
það að öllu leyti þýðingarmiklar umbcetr á lífi fanganna, sem 
kristindúmrinn hefur áorkað. Theodor Fliedner á þj^zkalandi og 
Elizabeth Fry á Englandi eru sérstaklega nafnkennd fyrir slíka 



— 102 — 


starfsemi. Kirkjan reynir líka aS frelsa heiminn frá eySilegg- 
ing ofdrykkjunnar. Konur, som búnar cru að missa sakleysi 
sitt og fallnar eru 1 hyldjúj) svívirðingarinnar, reynir kirkjan 
einnig til að þrífa úr þrælahaldi djöfulsins og leiða aftr á veg 
gæfu og blessunar. 

Fyrir utan þetta allt er hið stúrkostlega starf, sem 
kirkjan vinnr til aðhjáljm sjúklingum og hinum fátœku. það 
er mönnum talsvert kunnara en hitt, og segjum vér því ekki 
íneira um það að sinni. En það væri, ef til vill, ekki úr vegi 
áðr en vér skiljumst við þessa hlið málefnisins að minnast með 
fám orðum á starf tveggja manna, sem voru verkfœri í guðs 
hendi til að leiða milda líknandi blessan yfir mannkynið. 

Annar þeirra er Theodor Fleidner, fœddr árið 1800, prestr 
í fátœkum lúterslcum söfnuði í sinábœ einum, Kaiserswerth, við 
ána Rín, á vestanverðu þýzkalandi. Bœrinn var aðallega ka- 
þölsl<r, og átti Fleidner örðugt uppdráttar. Samt starfaði liann. 
Fyrir utan prestsverk sín gaf hann sig mjög að líknarstarfi 
meðal glœpamannanna í fangelsinu þar í bœnum og reyndar 
víðar um þýzkaland. Árið 1833 kom til hans kvenmaðr, sem 
þá hafði fengið lausn úr fangelsi. Hún hafði hvergi höfði sínu 
að að halla og bað Fliedner að veita sér liðsinni. Hann hafði 
ekkert húsaskjöl fyrir hana nema svo lítinn sumarkofa úti í 
garðinum (12x12 fet). þangað var hún boðin velkomin. Brátt 
komu fleiri, sem líkt var ástatt fyrir. Fleidner varð mjög gagn- 
tekinn af löngun til að hjálpa þessu fólki og yfir höfuð hinum 
líðanda mannheimi. Hann langaði sárlega til þess að „lina 
þreyttum þrautabönd, og þjáðum kross að létta". I fyrstu 
kristni hafði mikill fjöldi kvenna helgað guði líf sitt til þess að 
lina neyðina og minnka kvalirnar meðal brœðranna. Hvískyldi 
kvenfólk ekki vera eins hœfilegt til þess starfa nú eins og fyrr? 
Með það fyrir augunum endrstofnaði Fleidner kvendjáknaem- 
bættið árið 1836. Kvendjáknar hinnar fyrstu kristni voru hér 
til fyrirmyndar að svo miklu leyti,sem ástœður nútímans leyfðu. 
þar ástœður kröfðust þess sérstaklega, að konur væri vel undir- 
búnar undir þennan starfa. Stofnan Fleidners í Keiserswerth 
varð því bæði að vera skóli og aðalheimili kvendjáknanna, sem 
henni tilheyrðu. Fleidner er nú kominn til sinnar síðustu 
hvíldar, en verkið lrans lifir og blómgast. 



Stofnanin í Kaiserswerth á nú margar og stórar byggingar^ 
kirkjur, sjúkrahús, skóla og heimkynni kvendjáknanna sjálfra. 
þar eru þær búnar undir lífsstarfiS; þar er heimili þeirra í ell- 
inni, og þar starfa inargar þeirra; en svo eru margar sendar víðs- 
vegar um heim til að kenna, aðstoða sjúka, lina kvalir fátœkt- 
arinnar og minnka óþverrann víðsvegar í söfnuðunum, og vinna 
að líknarstarfsemi yfir höfuð. 

Um 70 stofnanir hafa komizt á fót víðsvegar um lútersk 
lönd með Kaiserswerth-stofnanina til fyrirmyndar. í sambandi 
við þær stofnanir eru nú um 10,000 systr á 3,700 vinnustöðvum. 
Einar sjö slíkar lúterskar stofnanir eru komnar á fót í Banda- 
ríkjunum. Á einni þeirra, í Milwaukee, Wisconsin, hefir íslenzkr 
kvenmaðr verið tvö hin síðastliðnu ár. Fyrir utan þetta er 
mikill fjöldi af djáknum meðal Meþodista og annarra prótest- 
anta. Mikill er árangrinn af starfi Fleidners. 

Hinn maðrinn er Jóhann Wichern, og var hann þjóðverji 
eins og Fleidner og uppi á nokkurn veginn sama tíina. Aðal- 
starfsvið hans var Hamborg og Berlín. Á ungum aldri stofn- 
aði hann, ásamt nokkrum kristilega sinnuðum félögum sínum, 
sunnudagsskóla fyrir strákaskrílinn í hinum fyrr nefnda bœ. 
Hann hafði farið mikið um borgina og kynnt sér nákvæmlega 
þann hluta hennar, þar sem spillingin var mest. Hann komst 
sérstaklega við af því sorglega ástandi, sem átti sér stað meðal 
drengjanna og ungu piltanna. Pláss sunnudagsskólans var 
brátt allt upp tekið, enda fannst Wichern, að sunnudagsskóli 
undir þessum kringumstœðum ekki fullnœgja öllum þörfunum. 
það þurfti heimili fyrir þessa ræfla, sem voru að veltast um 
göturnar, og það auðnaðist honum að stofna áðr en langt leið. 
Til þessa verks hlotnaðist honum að gjöf landsvæði dálítið rétt 
íyrir utan Hamborg. Húsið á því hafði frá ómuna tíð verið 
nefnt „Das Rauhe Haus“ (óvandaða húsið), og það nafn festist 
við drengjaheimilið, sem Wicbern kom á fót þar. Mikill fjöldi 
af gjörspilltum drengjum safnaðist þar inn, er stundir liðu 
fram, og hefir stofnanin leyst af hendi mikið verk með því að 
gjöra úr þeim kristna og uppbyggilega menn. 

Hugmyndin, sem lá til grundvallar fyrir fyrirkomulaginu 
á þessari stofnan, var sú, að gjöra lífið drengjanna þarna sem 
líkast fyrirmynd heimil islífs að unnt væri, I þeim tilgangi 



— 104 — 


var drengjunum skift niðr í smáflokka, og hafði hver flokkr 
sitt litla heimili út a.f fyrir sig, en því var stýrt af heimilis- 
föður og móður. Wichern sjálfr var fyrsti heimilisfaðirinn og 
móðir hans fyrsta heimilismóðirin. þegar drengirnir fjölguðu, 
varð líka að fjölga þeim, sem stýrðu. Til þess starfs voru valdir 
menn, sem höfðu sérstaka hœfílegleika til þess ásamt sérstökum 
undirbúningi. Yoru það oft kvæntir menn, sem höfðu konur 
sínar sér til aðstoðar. Umfram allt var reynt að sýna drengj- 
unum eins mikinn fiiðurlegan og móðurlegan kærleika eins og 
unnt var. Fyrirkomulagið er hið sama enn. 

Iðjuleysi er í þessari stofnan álitið eitt hið skaðlegasta 
fyrir unglingana; er þess því gætt, að þeir hafi ætíð eitthvað að 
gjöra. Meðal annars eru þeim kenndar ýmsar handiðnir, og 
hafa þeir meðal annars í gangi mikilhœfa prentstofnan. 

„llauhe Ilause" hefir verið til fyrirmyndar mörgum sams- 
konar stofnunum, cr síðan hafa komizt á fót á þýzkalandi og 
víðar. 

þetta og margt fleira var verk Jóhanns Wicherns, og 
það ásamt því, sem á undan er sagt í þessum kafia, er dálítið 
sýnishorn af því, hvernig kirkjan fer að sýna kærleik sinn í 
verkinu á yfirstandandi tíð. 

III. 

Hvað getr svo vort eigið kirkjufélag gjört í þessu tilliti ? 

Vér getum ekki að svo stöddu stofnað sjúkrahús eða mun- 
aðarleysingjaheimili. En fyrst og fremst getum vér styrkt 
slíkar stofnanir, er vér sjálfir njótum góðs af, meðal annars 
sjúkrahúsin, sem svo margir íslendingar verða að sœkja; og 
svo getum vér gjört það, sem brœðrnir á hinum fyrstu öldum 
gjörðu áðr en nokkrar líknarstofnanir komu upp. 

Af andstœðingum kirkju vorrar er því stöðugt slegið fram- 
an í oss hér vestra, að vér séum ekkert betri í líferni voru en 
þeir, sem ekki standi í neinni kirkju. „Sýn mér trú þína af 
verkum þínum“ eru hin egnandi orð, sem þeir sífellt hrópa í 
eyru vor. Með öðrum orðum: þeir mana oss til að sanna, að vor 
trú sé betri en þeirra trúleysi. þar sem svona stendr á, hlýtr 
hver hugsandi sannkristinn maðr I kirkjufélagi voru að sjá, hve 
nauðsynlegt það er að sýna, að hver einasti sannr lærisveinn 
Jesú Krists er merkisberi kærleikans, Eins og kristindómrinn 



—105— 


í fyrstu sannaði ágæti sitt af sínum lífernis-kærleika, eins hljót- 
um vór að sanna hið ævaranda gildi hins sanna kristindóms á 
alveg sama hátt. það er heimtað af oss að sanncc, og vér meg- 
um til að sanna, eða að öðrum kosti munum vér koma „óorSi á 
hiS góða nafn, sem vér erum nefndir“ (Jak. 2, 7). 

það er ekki hœgt að segja, að vér kirkjufélagsmennirnir 
höfum ekki nóg af tœkifœrum, af alveg sama tagi og hinir 
fyrstu kristnu menn, til að láta kærleik vorn í ljósi í verkinu. 
„Fátreka hafið þér ætíð hjá yðr“, sagði Jesús. Hið sama má 
segja um liina sjúku og aumu og á ýmsan hátt líknarþurfandi á 
meSal vor hæði í borgunum og eins úti í sveitunum. 

Hver einasti safnaðarmaðr á aS skoða sjálfan sig eins og 
embættismann safnaðarins, er hefir þá skyldu á herðum, að líta 
eftir með þeim, í sínu nágrenni, er að einhverju leyti líða, heim- 
sœkja þá, vaka yfir hinum sjúltu, hugga hina hrelldu, aðstoða 
hina munaðarlausu, vernda þá, sem aðrir ásælast, verma hina 
köldu, metta hina hungruðu, klæða hina nöktu, já, og jafnvel 
vitja þeirra, sem í fangelsum sitja. þegar safnaSarmaðrinn 
kemst að raun um, aS hann einn er ekki fœr um að vcita þá 
líkn í sínu nágrenni, sem við þarf, ætti hann að kveðja til liðs 
sór meÖbrœðr sína, að svo miklu leyti, sem við þarf. það kemr 
oft fyrir, að söfnuðrinn sjálfr ætti að taka samskot til að lijálpa 
fátcekum meðlim, sem líðr skort. þessu verðum vér að sinna 
og þannig að sýna vorn kristindóm. Vér erum reyndar minnt- 
ir á, að kristindómrinn eigi að vera í hjartanu, og aldrei getum 
vér lært þann sannleika of vel ; en það lítr iit fyrir, að sumir 
sé svo hræddir við að sýna sinn kristindóm, að þeir hafi hann 
stöðugt lokaðan inni í einhvei'jum afkima hjarta stns þangað til 
hann kafnar alveg. það er auðvitaS til aðferS að sýna svo kall- 
aðan kristindóm á þann hátt, sem að eins verðskuldar hina dýpstu 
fyrirlitning ; en það ætti ekki að skapa hræðslu hjá oss við að 
sýna ekta kristindóm á þann hátt, sem er eðlilegr og sjálfsagðr. 

I öllu þessu tilliti getum vér mikið lært af hinum innlendu 
brreðrum vorum. þeir kunna svo vel að gjöra gott, margir 
hverjir. Hve ákaflega mikið er gjört af því að heimsækja hina 
þjáSu í spítölunum, skemmta þeim, lána þeim bœkr, senda þeim 
angandi blóm og gjöra annað samskonar til að kasta eins mikl- 
um ljósgeislum inn í þau kvalaheimkynni eins og mögulegt er. 



—10G— 


Kennið hinum uugu vel aS gjöra í þessu tilliti scm öðru. í 
staðinn fyrir að gefa börnunurn gjafir á jólunum veita sumir 
sunnudagsskólar þeim tœkifœri til að koma með gjafir handa 
fátœkum. „Sælla t-r að gefa en þiggja.“ Fagrt er að kenna og 
læra þetta. 

})að er vert í þessu sambandi að minnast á starf Sunnudags- 
skólakennaranna í „Fyrstu lútersku kirkju“ í Winnipeg við að 
hjálpa bjargþrota íslendingum í bœnura vetrinn 1894—95. 
Nefnd þessi var starfandi frá því í Nóvember og þangaö til í 
Júní. „Leitaöi hún samskota meðal almennings og útbýtti síð- 
an smámsaman gjöfum þeim, er inn komu, meðal þurfamanna." 
$149.50 voru þannig útlagðir úr nefndarsjóði fyrir utan gjafir 
ýmsra í mat og fötum. TJm 120 manns munu hafa notið góðs 
af þessu starfi nefndarinnar (samanber „Sam.“ X, 4). þetta ætti 
að vera hvetjanda dœmi fyrir söfnuði vora og starfsemi víðs- 
vegar. 

það er enn annað, sem kirkjufélag vort getr haft í huga, og 
það er að reyna að nota starf kvendjáknanna, sem þjóðflokkr 
vor kann að eignast, í söfnuðum vorum í bœjunum. Slík starf- 
semi er nú að útbreiðast í lúterskum söfnuðum í öðrum kirkju- 
félögum. 

Vanrœkjum ekki líknarskylduna. Nóg er verkefnið, Nóg 
eru tœkifœrin. Nógir eru hinir hjálparþurfandi, Guð sé lof- 
aðr fyrir aumingjaua, sem vér megum liðsinna, og guð veiti oss 
krafta til að vera, þegar á þarf að halda, huggandi í orði og 
líknandi í verki! 


Ferff til Nýja Islands. 

Eftir ritstjóra „Sam.“ 

Á kirkjuþÍDginu í sumar var mér falið á hendr að fara 
missíónar-ferð til Nýja íslands. Og lagði eg í því skyni á stað 
héðan frá Winnipeg laugardaginn 20. Ágúst norðr til Selkirk. 
Séra N. Steingrímr þorláksson liafði þegar í sumar, er hann var 
hér á kirkjuþinginu, gjört ráð fyrir að bregða sér líka norðr til 
Selkirk og verða mér samferða j'angað, þegar eg freri, og það 
gjörði hann nú, mér til mikillar ánœgju. Næsta sunnudag pré- 



— 107 — 


dikuSum viS þá báðir þar í bœnum, í kirkju hins lúterska safn- 
aðar Islendinga þar, eg að morgni, en hann að kvöldi. Og báðir 
tókum við f>átt í kennslunni á sunnudagsskóla þess safnaðar, 
sem rétt um sama leyti hafði fengið nýjan forstöðumann, hr. 
Grím Eymann, erá síðastliðnu vori kom til Selkirk úr íslend- 
ingabyggðinni í Argyle og settist þar að. Sunnudagsskóli þessi 
er furðanlega stór í svo fámennutn söfnuði, og verðr væntanlega 
það verk, sem þar er unnið, söfnuðinum til mikillar eflingar. 
Meðal Selkirk-búa er augsýnilega talsvert mannval til kirkju- 
legrar vinnu, enda býsna mikill áltugi hjá þeim, er helzt gang- 
ast fyrir safnaðarmálum, á kristilegum framförum. Kirkjan 
íslenzka þar er rúmlegt og notalegt hús, og getr, þegar hún er 
fullsmíðuð, orðið öllum kirkjunutn í þeim bœ frentri og veglegri. 
Hún er og alveg skuldlaus. — A þriðjudagsnóttina lagði gufu- 
bátrinn „Premier“ á stað frá Selkirk langt norðr á Winnipeg- 
vatn, og tókum við séra Steingrímr okkr með honum far til 
Mikleyjar. Lentum við þar nyrzt á eynni um hádegi á þriöju- 
daginn. Upphaflega ætlaði séra Steingrímr ekki lengra norðr 
en tii Selkirk; en af því svo góð ferð féll og tnekifœri var fyrir 
hann til að komast mcð bátnum þretn dögum síðar tilbaka, og 
af því að hann var ákveðinn í að prédika í Selkirk á næstu 
helgi og halda ekki þaðan heimleiðis fyrr en eftir þann sunnu- 
dag, réðst hann með mér norðr til eyjarinnar að gamni sínu, til 
þess að sjá það pláss og kynnast fólki þar ofr-lítið. Hann hefir 
aldrei áðr séð neitt af Nýja íslandi. En það, sem hann nú sá 
af því héraði, þótti honutn fagrt og skeinmtilegt. það er líka 
segin saga, að norðaustr-jaðarinn á Mikley hefir verulega nátt- 
úrufegrð til að bera. Og að heimsœkja Mikleyinga var í alla 
staði ánœgjulegt. A fimmtudaginn 25. Ágúst var haldin guðs- 
þjónusta í kirkjunni, sem stendr í Mylnuvíkinni svo kölluðu; og 
er byggðin á svæði þar út frá til norðrs og suðrs svo þétt, að hún 
utan af vatninu b'tr nálega út eins og þorp. Kirkjan er all- 
snotrt hús, þótt ekki sé hún stór, byggð úr sandsteypu. Um 
tíma fyrir nokkrum árum tóku menn í Nýja íslandi að byggja 
hús af því efni, einkum á Gimli. En nú hafa menn hætt við þá 
liúsagjörð, því hún hefir elcki vel gefizt. Uppi yfir dyrum kirkj- 
unnar í Mikley standa letruð þessi orð ritningarinnar: „Blessaðr 
sé sá, sem ketnr í nafni drottins!“ Og í ávarpi, sem sér Stein- 



— 103 — 


grímr flutti í kirkjunni eftir að eg hafði lokið prédikan minni 
við hina áminnztu guðsþjónustu, lagði hann mönnum meðal 
annars þau orð á hjarta. Organ var flutt í kirkjuna og á það 
leikið samfara söngnum við þetta tcekifœri. Guðsþjónustan var 
vel viðunanlega sótt. Seinna um kvöldið skírði eg tvö hörn í 
húsi einu spölkorn fyrir norðan kirkjuna. þarskildum við séra 
Steingrímr. Hann fór norðr á eyjarenda til að vera þar til 
taks, er gufubátrinn um nóttina kœmi að norðan. Og komst 
hann næsta dag mcð bátnum til Selkirk, flutti þar fyrirlestr 
sama kvöldið í kirkjunni ug prédikaði sunnudaginn næsta bæði 
að morgni og kvöldi. Á leiðinni suðr heim til sín eftir helgina 
prédikaði séra Steingrímr í íslenzku kirkjunni í Pembina — á 
þriðjudagsk völdið. 

Sama dag, sem gufubátriun fór með séra Steingrím til Sel- 
kirk,Iagði eg lika á stað til ferðar burt úr eynni til lands, og var 
ferðinni iieitið upp í íslendingafljót. Hr. Einar þorkelsson veitti 
mér far á góðutn seglbáti. En er vér vorum komnir norðr og 
og vestr fyrir eyjarendann, kom logn, og biðum vér leiðis alían 
síðara hluta dagsins og nóttina næstu í húsi einu á vestrströnd 
eyjarinnar norðarlega. Sjóferðin gekk vel eftir það. Ekki 
komst eg þó upp til Lunds við íslendingafljót fyrr en að áliðn- 
um degi á laugardaa;. Hafði eg helzt hugsað mér að prédika ekki 
þar við Fljótið næsta sunnudag, heldr á einhverjum öðrum stað 
þar í grenndinni, annaðhvort suðr í Breiðuvík, eða uppi í Efri- 
byggð — lengra upp með Fljótinu, eða norðr á ísafold — ný- 
byggðinni norðr frá Fljótsósnum. En af því svo mjög var liðið 
á laugardaginn, er eg komst í land, sá eg, að tíminn myndi of 
nauinr til að senda inessnboð til þessara staða. Svo eg afréð, að 

halda kyrru fyrir við Fljótið neðra-í Brœðrasöfnuði — fram 

yfir helgina. Bjóst eg þá við að hlýða mcssu hjá séra Oddi V. 
Gíslasyni þennan sunnudag, 2<S. Ágúst, þar í skólahúsinu í 
Lundi. því eg vissi, að hann ætlaði að prédika þar þá. Hann 
var ekki heima, er eg kom, og kom hann ekki heitn fyrr en seint 
um kvöldið. En er eg liitti hann á sunnudagsmorguninn, bað 
hann mig að prédika í sinn stað, og það gjörði eg. Áð guðs- 
þjónustu aflokinni gjörði eg mönnum meðnokkrum orðum grein 
fyrir þessari ferð rninni, og tók eg fram, bæði þar og annars- 
staðar i Nýja íslandi, þar sem eg prédikaði, að eg væri ekki 



109— 


kominn til þcss að ciga neitt við kirkjumál byggSarlags þcssa 
hið ytra, heldr eingöngu til þess að heilsa upp á menn í Jesú 
nafni og eftir- inætti að hvetja mcnn til að glœða hjá sér ljös 
kristinnar trúar í hjörtunum og liúsunum. — Næsta dag, mánu- 
dag, fór eg fótgangandi norðr í Isafoldarbyggð, og fór hr. Bjarni 
Marteinsson, sem stýrir sunnudagsskóla Brœðrasafnaðar og er 
einn af safnaðarfulltrúunum þar, með mér norðr þangað. Messu- 
boð voru send daginn áðr, en þau lcomust ekki í nærri því öll 
húsin. Guðsþjónustan í ísafoldar skólahúsi þennan dag varð 
því fremr fámenn. Eitt barn skírði eg þar. — Á þriðjudag fór 
eg ríðandi suðr í skólahús Breiðvíkinga, sem nefnist Baldr, og 
prédikaði þar. Við þá guðsþjónustu voru 3 til altaris. — Á 
iniðvikudag prédikaði eg í Geysis skólahúsi í Efri-byggð. þar 
telr kirkjufélagið einn söfnuð sér tilheyranda — Fljótshliðar- 
söfnuð; en hann hefir að undanförnu nálega legið í dái. En það 
heyrði eg 4 mönnum þar, að fegnir vildu þeir, að eitthvað væri 
þar gjört til þess að glœða kirkjulegan félagsanda. Og góða 
von hefi eg um, að sunnudagsskóli komist þar ú hið fyrsta. 
Skólakennarinn þar, hr. J. Magnús Bjarnason, er slíkri starf- 
semi mjög hlynntr. Sama löngan er lifandi hjá ýmsum góðum 
mönnum í Breiðuvíkr byggðinni. Frá Geysi fór eg niðr með 
Fijótinu, og licfir mér aldrei áðr þótt plássið þar eins fagrt. 
Á fimmtudaginn ók hr. Gunnsteinn Eyjólfsson með mig suðr 
að Hnausum í Breiðuvík. En jiaðan liélt eg degi síðar ásamt 
Bjarna Marteinssyni suðr í Árnesbyggð. Á þessu svæði er smá- 
söfnuðr einn kirkjufélaginu tilheyrandi—Árnessöfnuðr. Flutti eg 
þar þann dag tvær guðsþjónustur, sína í hvoru skólahúsi þeirrar 
byggðar, og skírði börn á búðum stöðunum. Héldum við svo ú 
laugardaginn áfram reiðinni suðr frá Dagverðarnesi að Gimli. 
þar prédikaði cg á sunnudaginn 4. Sept. í kirkjuuni. Og var 
býsna fjölmennt við þá guðsþjónustu. Tvö börn skírði eg jiar. 
Að guðsþjónustu lokinni skildi Bjarni Marteinsson við mig og 
liélt norðr heim til sín. Kirkjan á Giinliereina kirkjan á megin- 
landi Nýja íslands, úr sama efni gjör og Mikleyjarkirkjá, o 
ekki óálitlegt hús tilsýndar; en innan í hana heiir aldrei veri 
smíðað neitt. þvi áðr en farið væri við það verk að eiga leyst- 
ist söfnuðrinn, sem komið hafði húsi þessu upp, í sundr. Trúar- 
fráhvarf séra Magnúsar Skaftasens lciddi til þeirrar cyðingar. 


to 50 



—iio — 


lvirkjan komst í niðrlæging, þar sem enginn var nú í rauninni 
orðinn eigandi hennar. Mér var sagt, að þetta væri í í'yrsta 
sinni, sem í henni hefði verið prédikað síðan séra Björn B. Jóns- 
son hafði þar ineð mönnum guðsþjónustusamkomu árið 189J. 
Nú hefir skólanefndin þar á staðuum með hjálp almennings 
skólahéraðsins náð eignarhaldi á húsinu, hvort sem það nokk- 
urn thna verðr notað til skólahalds eða ekki. Ekki hefir neinn 
nýr söfnuðr enn verið myndaðr á Gimli. Eu vísir til safnaðar 
er þar þó og hefir lengi lifað þar, þó að lítt hafi verið kunnugt 
út í frá. Húsfrú þorbjörg Pálsson, kona hr. Kristjáns P. Páls- 
sonar, hefir með aðstoð nokkurra annarra samhentra kvenna svo 
árum skiftir haldið þar uppi sunnudagsskóla, og sagði hún mér, 
að tala innritaðra barna væri þar nú um 70. Er sú starfsemi 
stórrar þakkar verð og hlýtr að leiða til þess, að reglulegr söfn- 
uðr rísi þar upp nálega eins og af sjálfu sér undir eins og pláss 
þetta hefir fengið stöðuga prestsþjónustu. — Gimli er nú orðinn 
talsvert þorp, sem stórum hefir prýkkað sfðan bœjarstœðið hefir 
verið rutt og hreinsað og er orðið að þurrlendi. 

Á mánudaginn 5. Sept. fór eg akandi suðr í syðra hluta 
Víðinesbyggðar, og prédikaði í Kjarna skólaliúsi á suðrbakka 
Víðiár. En fólk var fremr fátt. Eftir guðsþjónustu skírði eg 
barn í íbúðarhúsi því, er skólinn er licitinn eftir. Og með því 
var missíónar-starfi mínu í Nýja íslandi eiginlega lokið. í 
þessum parti byggðarinnar er svo kallaðr Víðinessöfnuðr, sem 
kirkjufélagið telr sér tilheyranda. En þar hefir veiúð mjög l'tið 
um kirkjulega starfsemi nú á seinni árum. þó hefir stundum 
verið átt þar við sunnudagsskólahald. 

þegar eg næst á undan þessu kom til Nýja íslands, árið 
1891, var talsvert öðruvísi þar umhorfs en nú. Eigi löngu þar 
á undan hafði voðaleg skógarbrenna gengið þar yfir nýlendu- 
svæðið, stóra fiáka at' öllum byggðapörtunum á meginlandi. Og 
þegar eg um árið var þar á ferð, voru þessi brunnu svæði enn 
nálega kolsvört og með öllum merkjum eyðileggingarinnar, í 
fyllsta máta œgileg og dauðaleg að útliti. Nú þar á móti eru 
þeir ffákar allir að sumarlagi orðnir grœnir og lifandi, alsettir 
þéttum, lífkröftugum undirskógi, — nema þar sem mannshöndin 
hefir komið til og myndað úr eyðunum gömlu akrbletti eða 
grasi vaxna bala. En sortinn og bruninn og dauðinn cr allr 



— 111 — 


horfinn. Og ef mér hefir skilizt rétt, þá hefir samskonar breyt- 
ing á þessum sama tíma orðiS í Nýja íslandi í andlegu tilliti. 
Héraðið var að miklu leyti eins og svart, sorglegt fiag fyrsteftir 
að sá andlegi eyðileggingareldr, sem fyiir alkunnugt atvik 
kviknaði þar, hafði brennt hinn kirkjulega gróðr upp á stórum 
svæðum. Og sá eldr sást lengi lifa þar í kolunum. En nú er ekki 
að eins allr slíkr eldr slokkDaðr, heldr og óðum að korna upp 
nýgrœðingr á því gamla brunasvæði. Og mér skilst, að sá gróðr 
hafi myndazt eða sé að myndast nálega af sjálfu sér. Drottinn 
hefir mátt til að grœða upp fiagið. það er eins vís framtiðar- 
von fyrir kirkju vora og kristindóm í Nýja Islandi eins og í 
hverju öðru íslenzku byggðarlagi. 

Eg beið eftir bátsferð til Selkirk á Gimli frá þriðjudegi til 
laugardags 9. þ. mán. þau hjónin hr. Kristján Pálsson og kona 
hans hýstu mig og gjörðu mér allt gott. Við íslendingafljót 
dvaldi eg lengst hjá hr. Jóhanni Briem og í Mikley hjá hr. 
Helga Tómassyni, í bezta yfirlæti — eins og reyudar alls staðar, 
þar sem eg kom. 

í Selkirk pródikaði eg að morgni sunnudagsins 11. þ. m. í 
heimleiðinni, en samdœgrs lauk eg ferðinni. Og sama kvöld 
sem eg kom heim,prédikaði sóra Oddr V. Gíslason fyrir mig hér 
1 Fyrstu lútersku kirkju i Winnipeg. 

-----—vvrtXNTWíVtTVv"*'-'-—--- 

—Um missíónar-ferðir, sem séra Björn B. Jónsson liefir íarið til 
Watertown, Dulutli og Minneapolis, ritar liann þetta: 

Seint í Agústm. skrapp eg til Watertown, S.-Dak. Þar búa fimm 
íslenzkar fjölskyldur og nokkrir lausamenu. Guðsþjónustu tlutti eg 
þar í húsi hr. Kristjáns Jönssonar, og voru rétt allir íslendingar þar 
saman komnir. Létu þeir í ljósi ánœgju síua yfir komu minni og horg- 
uðu ferðakostnað minn. 

Hinn 5. Sept. lagði eg upp í missíðnarferð til Minneapolis og Duluth. 
Var eg ellefu daga í þeirri ferð. Fjóra daga var eg um kyrrt í Duluth. 
Þar eru á annað hundrað íslendingar búsettir. Guðsþjónustu hélt eg 
með fólki þessu í lúterskri kirkju, er norskr söfnuðr lánaði til þess. 
Aðra samkomu hélt eg með löndum mínum í Duluth í liúsi hr. Guðm. 
Guðmundssonar. I Duluth skirði eg tvö börn. 

A heimleið frá Duluth flutti eg guðsþjónustu í Minneapolis, ogvoru 
flestir Islendingar, er í bœnum búa, þar saman komnir. Að eins 
fáar íslenzkar fjölskyldur eru í Minneapolis og nokkuð af einlileypu 
fólki. Er það dreift mjög um borgina og því örðugt að safna því sam- 
an. Eitt barn skírði eg í Minueapolis. 



— 112 — 


—Séra Friðrik J. Bergmann för snemrna í Ágúst í missiönar-erind- 
um til íslenzku nýlendnnnar við Roseau í Minnesota-riki norðvestan- 
verðu, sem hr. Runólfr Marteinsson heimsótti rétt á undan kirkjuþingi 
í sumar.—Sóra Friðrik fór keyrandi heiman frá sér alla lcið, nál. 130 
mílur. Heimsötti hann margt af fólkinu í byggðinni og prédikaði þar 
í húsi Þjóðverja eins sunnudaginn 7. Ágúst. Dálítinn sunnudagsskóla 
liöfðu íslendingar þar nýlega hyrjað þá.—Rákvægiari skýrslu frá sóra 
Friðrik um þessa ferð hans getum vér væntanlega birt síðar. 

Vér höfum nokkrum sinnum bent lesendum „Sameiningarinnar 11 
á lieimilisblaðið The ÍUustrateil llome Journal, sem út er gefið af Louíx 
Langa PuUisMng Co. í St. Louis, Mo. Það er 'einkar vandað og fröðlegt 
tímarit, sem ætti að vera í höndum sem fiestra íslendinga, er lesið geta 
enska tungu. Nú er nýútkomið af tímariti þessu sérstakthefti, hátíðar- 
númer fyrir hina komandi reformazíónarliátíð 31. Október. Það er 
mjög' prýðilegt skrautverk, fullt af vönduðum og skemmtilegum rit- 
gjörðum eftir ýmsa höfunda um Lúter og siðabótina lútersku, og rit- 
gjörðunum til skýringar margar Ijömandi myndir. Þar er meðal ann- 
ars hin fræga mynd af Lúter eftir Lucas Cranach, mynd af húsi því, er 
Lúter var fœddr í, mynd af gröf lians í kirkjunni í 'Wittenberg, stór 
mynd af minnisvarða lians í Erfurt, önnur stór af hjönavígslu hans, og 
þriðja stór af heimilislífi hans, mynd af Wittenberg, Wartburg o. s.frv. 
—Eitt eintak af þessu íþröttaverki kostar að eins 10 cts. En ef nokkuð 
mikið er af því keypt, fæst mikill afsláttr: 12 expl. á 75 cts, 25 á $1.50 
o. s. frv,—Sunnudagsskölar vorir ætti að fá sér rit þetta fyrir reforma- 
zíönardaginn til þess að gjöra börnunum þýðing hans minnisstœða. 


Hr. Jón A. Blömial 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.“ 


Hr. Björn T. Björnsson , 309J4 Elgin Ave., sendir ,,Sam.“ út. 


,,KENNARINN“,'mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœöslu barna í sunrfii- 
dagsskólum og heimahúsum; keinr út í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Utg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOLD“, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, koslar 
í Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, I81 King St,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

,,VERÐI LJOS !“—hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Ilelgasonar og 
Sigurðar P. Sívertsens í Reykjavik —■ til sölu í bókaverzlan Ilalldórs S. Bardals 
í Winnipeg. og kostar 60 cts. 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðisj fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


l’UENTSMIDJA LÖGIIEUUS — WINNH’EU. 



